Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 19 
Oktubre 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Patatagin ang malawak na prenteng 
patriyotiko laban sa panghihimasok 
ng imperyalismong US! 


lismong US sa Pilipinas sa ilalim ng papet 

na rehimeng Aquino. Walang awat ang paki- 
kialam nito sa mga panloob na usapin sa ekonom- 
ya, pulitika, militar at kultura. Lantaran ang pag- 
wawasiwas nito ng kapangyarihang militar upang 
lalong patatagin ang mahigit isang siglong im- 
peryalistang dominasyon nito sa bansa at iba- 
yong itulak ang mga patakarang makadayuhan at 
pahirap sa bayan. 

Mula nang itayo ng imperyalismong US ang 
neokolonyal na estado sa Pilipinas noong 1946, 
tuluy-tuloy na nalugmok ang mama- 
mayang Pilipino sa palagi- 
ang krisis bunsod ng panda- ,.. 
rambong dito ng mga dayu- ; gi 
hang kumpanya at paghut- \ 
hot nila ng supertubo mula 
sa yaman ng bansa. Kasab- : 
wat nila ang malalaking bur- 
gesyang komprador at malala- 
king panginoong maylupa sa 
pang-aapi at pagsasamantala sa 
masang manggagawa at magsasaka 
at sa pagpapakasasa sa likas na yaman 
ng bansa. Kinasangka- 
pan nila ang reaksyu- g 
naryong estado at pa- 
sistang militar sa pag- J 
supil sa mamamayang ku- è 
mikilos para sa pambansa at 
demokratikong pagbabago. 

Nitong nagdaang 
mahigit tatlong dekada, 
dumausdos ang Pilipinas sa 
papalalim na krisis sanhi ng 


Nies. ang panghihimasok ng imperya- 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


3 mina, pinarusahan 
PAHINA 4 


sa Surigao 


Panghihimasok ng US, 
nakumpirma sa 
Wikileaks 


tuluy-tuloy na pagsasakatuparan ng mga pataka- 
ran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisa- 
syon at denasyunalisasyon ng sunud-sunod na 
mga papet na rehimen. Bunga nito, nalubog ang 
Pilipinas sa utang. Lumawak ang problema sa dis- 
empleyo at pagkapako ng sahod. Nawasak ang 
mga produktibong pwersa. Ibinunsod nito ang 
malawakang pang-aagaw ng lupa at pagkasira ng 
produksyon ng pagkain, pagdambong sa likas na 
yaman at paglapastangan sa kapaligiran. Dumara- 
nas ngayon ng walang kapantay na kahirapan at 
kagutuman ang mamamayang Pilipino. 

Sa kabila ng salantang idinulot na ng mga pa- 
takarang ito sa Pilipinas, may gana pa ngayon 
ang mga reaksyunaryong papet ng 
imperyalismong US na lalo pang 

- itulak ang Pilipinas sa ba- 
ngin ng neokolonyalismo. 
Imbing pagna- 


papara GN 


a 


KS 


KM 
a, 


A 


a 
ta 


Mga manggagawa 
sa PAL, sinibak: tuloy 


PAHINA 8 | ang protesta PAHINA 12 


is nila na itulak ang lalo pang 
pagbubukas ng ekonomya ng Pi- 
lipinas. Nililinlang nila ang ma- 
mamayan sa ilusyon ng "mun- 
dong walang mga hangganan" 
upang burahin sa kanilang isip 
ang kahalagahan ng patrimo- 
nya, kalayaan, kasarinlan, pam- 
bansang dignidad at karapatan 
sa pambansang pagpapasya. 

Muli ngayong binubuhay ng 
mga reaksyunaryong papet at 
tauhan ng rehimeng Aquino ang 
mga hakbang para amyendahan 
ang konstitusyon ng 1987 
upang tuluyang alisin ang mga 
probisyon nito na pumapatung- 
kol sa pagtataguyod ng pam- 
bansang patrimonya. Ipinaaala- 
la nito sa mamamayang Pilipino 
ang pagtulak ng mga Parity 
Amendments noong 1946 na 
nagbigay ng pantay na karapa- 
tan sa mga Amerikano na mag- 
negosyo, magmay-ari ng lupa at 
magsamantala sa likas na yaman 
ng bansa. 

Sa ngalan ng "pag-akit sa 
dayuhang pamumuhunan", iti- 
nutulak ng mga reaksyunaryong 
papet na payagan ang mga da- 
yuhang kapitalista na bumili ng 
lupa sa Pilipinas at bigyan ng 
karapatan ang 100% mga dayu- 
hang kumpanya na magnegosyo 
sa Pilipinas. Kung matutuloy 
ang gayong mga hakbangin, la- 
long lalaganap ang problema ng 
kawalan ng lupa at mga kaso ng 


ABAN 


Taon XLII Blg. 19 Oktubre 7, 2011 


Editoryal: 


pagpapalayas ng mga magsasa- 
ka sa kanilang mga lupa. Tiyak 
din na ibubunga niyon ang tulu- 
yang pagpilay sa mga lokal na 
maliliit na negosyanteng ilang 
dekada nang di makabangon sa 
harap ng pagtatambak ng dayu- 
hang mga kalakal at pagdagsa 
ng dayuhang kapital. 

Isang malaking kasinungali- 
ngan ang ilang dekada nang si- 
nasabi ng mga reaksyunaryong 
ekonomista na ang "pag-akit sa 
dayuhang pamumuhunan" ang 
solusyon sa mga problemang 
pangkabuhayan ng bansa. Ni- 
tong nakaraang mga dekada, di 
nagsawa ang magkakasunod na 
reaksyunaryong estado sa pag- 
iisip ng mga pabuyang iaalok sa 
mga dayuhang kapitalista. Kabi- 
lang dito ang pagpapanatiling 
mababa ang sahod ng mga 
manggagawa, malawakang kon- 
traktwalisasyon, panggigipit sa 
mga unyon, hindi pagsingil ng 
buwis, pagbibigay-layang iuwi 
ang kanilang tubo, pagbibigay- 
karapatan na kontrolin ang da- 
an-daan libong ektaryang lupain 
at kabundukan at paggamit ng 
pampublikong pondo sa kani- 
lang pamumuhunan. 

Lumaki nang halos tatlum- 
pung ulit ang tuwirang dayu- 
hang pamumuhunan sa Pilipinas 
mula $914 milyon noong 1980 
tungong $24.9 bilyon noong 
2010. Subalit walang pag-unlad 


Nilalaman 


Patatagin ang prenteng 


patriyotiko 


na nangyari. Sa halip, lalo pang 
sumasadsad ang ekonomya ng 
Pilipinas. Katunayan, ang baha- 
gi ng manupaktura sa kabuuang 
ekonomya ay bumagsak na sa 
antas nito noong dekada 1950. 
Dumaranas ngayon ang bansa 
ng wala pang kapantay na prob- 
lema sa disempleyo na di ka- 
yang lutasin kahit ng todo kam- 
panyang pagluluwas ng mga 
migranteng manggagawa. 

Ang itinutulak na bagong 
Parity Amendments ay magha- 
hatid sa Pilipinas sa bagong 
yugto ng malakolonyal nitong 
kasaysayan—isang panahon ng 
di nahahangganang dayuhang 
pandarambong sa ilalim ng 
isang papet na rehimen. Lalong 
mawawalan ng saysay ang sina- 
sabing "kalayaan" ng Pilipinas. 
Ang papet na estado ay tulu- 
yang masasadlak sa pagiging ta- 
gapangasiwa na lamang ng da- 
yuhang interes sa bansa. Ang 
direksyon at kinabukasan ng 
bansa ay ganap nang itatadhana 
ng mga dayuhang monopolyong 
kapitalista. 

Ang gayong mga hakbangin 
ng reaksyunaryong papet ay 
nagsisilbing banta at hamon sa 
mamamayang Pilipino, laluna sa 
uring manggagawa, masang 
magsasaka, petiburgesyang lun- 
sod at pambansang burgesya. 
Sila ang pangunahing pumapa- 
san ng mapang-api at mapagsa- 
mantalang sistema. Sa balikat 
nila babagsak ang karagdagan 
pang mga pabigat na idudulot 
ng itinutulak na bagong Parity 
Amendments at tuluyang pagsu- 


ko ng kasarinlang pang-eko- 
nomya ng bansa. 

Dapat puspusang labanan ng 
sambayanang Pilipino ang tang- 
kang lalong ilubog ang Pilipinas 
sa malakolonyalismo. Ang pag- 
pupursige ng mga reaksyunar- 
yong papet na tuluyang isuko 
ang kasarinlang pang-ekonomya 
ng Pilipinas ay dapat harapin ng 
ubos-kayang pakikibaka para 
ipagtanggol ang pambansang 
kalayaan, demokrasya at karapa- 
tang magpasya-sa-sarili. 


US, may pakana ng bagong cha-cha 
3 mina, pinarusahan sa Surigao 
Mga sakuna dulot ng pagmimina 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa i 
5 
Dole, pinarusaha n 6 
6 
7 
7 
8 


wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution. net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


Pananambang sa Paquibato 

Mga opensiba sa Kabikulan 

Kaaway sa ICR, binigwasan 
Panghihimasok ng US, nakumpirma 
Armas nukleyar ng US sa Pilipinas 9 
Sibilyan, pinatay sa Ifugao 10 
“Poldet” 11 
Tuloy ang laban sa PAL 12 
Kilos-protesta laban sa rehimen 13 
Protesta laban sa Wall Street 14 


Dapat magmartsa ang buong 
sambayanan sa bandila ng pren- 
teng patriyotiko upang epekti- 
bong salagin ang plano ng mga 
reaksyunaryong papet na ganap 
na ipagkanulo ang Pilipinas at 
tuluy-tuloy na isulong ang paki- 
kibaka para sa pambansang ka- 
layaan. Dapat ibayong palaga- 
napin ang diwa ng patriyotismo, 
laluna sa hanay ng mga kabata- 
an-estudyante. Basagin ang ilu- 
syon ng "globalisasyon" at "ka- 
unlaran" na pinalalaganap ng 
mga imperyalista at kanilang 
mga tuta sa pamamagitan ng 
pagpapalaganap ng makabayang 
pag-aaral sa kasaysayan ng ban- 
sa. 

Dapat itaguyod ng prenteng 
patriyotiko ang mga patakaran 
sa sariling pagpapasya at laba- 
nan ang dayuhang panghihima- 
sok sa mga panloob na usapin 
sa bansa. Dapat igiit ang pag- 
wawakas sa permanenteng pre- 
sensya ng mga tropang Amerika- 
no sa Pilipinas at pagbabasura 
sa lahat ng tagibang na kasun- 
duang militar. Dapat ipaglaban 
ng mga patriyotikong pwersa 
ang nagsasariling patakarang 
panlabas na nakabatay sa pag- 
gagalangan ng mga bansa at la- 
ban sa panghihimasok. 

Dapat itaguyod ng prenteng 
patriyotiko ang mga nasyunalis- 
ta o makabayang patakaran sa 
ekonomya. Dapat ipaglaban ang 
pagbabasura sa mga makadayu- 
hang batas tulad ng Oil Deregu- 
lation Law, Foreign Investments 
Act, Mining Act of 1995 at iba 
pang batas na pumapabor sa 
mga dayuhang kapitalista at 
kontra sa interes ng mga lokal 
na mamumuhunan. Dapat ipag- 
laban ang pagbabasura sa mga 
tagibang na kasunduang pang- 
ekonomya tulad ng Japan-Phil- 
ippine Economic Partnership 
Agreement, Treaty of Amity sa 
Japan, General Agreement on 
Tariffs and Trade at iba pa. 

Dapat igiit ang sariling pag- 
papasya sa mga patakarang 
pang-ekonomya at labanan ang 
mga dikta ng International Mo- 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


US, nasa likod 
ng panibagong cha-cha 


S? isinagawang Legislative Summit nitong Setyembre 29, nag- 
pahayag ang mga namumuno ng Senado at Kongreso na itu- 
tulak nila ang pagbabago sa konstitusyon ng 1987 (cha-cha o 
charter change) para amyendahan ang mga pang-ekonomyang 
probisyon ng saligang batas. Ang hakbanging ito ay isinagawa 
isang buwan lamang matapos magpahayag si Ambassador Harry 
Thomas Jr. ng US na dapat amyendahan ang konstitusyon ng Pi- 
lipinas para alisin ang itinuturing na mga mahigpit na probisyon 
na nakasasagabal sa maluwag na pagpasok ng dayuhang pamu- 
muhunan sa Pilipinas. 

Ang kasalukuyang pagtutulak sa cha-cha ay pinangunguna- 
han ni Sen. Franklin Drilon. Sa mga nagdaang taon, ilang ulit na 
nakipagkonsultasyon si Drilon sa mga upisyal ng embahada ng 
US sa Pilipinas para talakayin ang cha-cha. 

Ayon kay Bayan Muna Rep. Teddy Casiño, ang panibagong 
cha-cha ay lubusang pagsusubasta sa soberanya ng bansa sa 
mga dayuhan. Tinukoy naman ng Bagong Alyansang Makaba- 
yan (BAYAN), ang panukalang isinampa ni Rep. Loreto Campos 
ng Misamis Occidental na lubusang nagtatanggal sa mga nala- 
labing proteksyon ng 1987 Konstitusyon sa ekonomya ng ban- 
sa. Kabilang dito ang pagtanggal sa 40% limitasyon sa pag- 
aari ng mga dayuhan sa mga negosyo at pagpapahintulot sa 
kanila na kontrolin ang maneydsment ng mga kumpanyang 
may mga saping pag-aari ng mga banyaga. Gayundin, layunin 
nitong palawakin ang karapatan ng mga dayuhang mamumu- 
hunan sa eksplorasyon ng likas na yaman. Pahihintulutan din 
nito ang mga dayuhan na magmay-ari ng mga lupang industri- 
yal; magpraktis ng kanilang propesyon, magmay-ari ng midya: 
magmay-ari ng mga kolehiyo at unibersidad: at umupa ng lu- 
pa nang higit pa sa 50 taon. AB 


netary Fund at World Bank. Da- 
pat igiit ang pagwawakas sa 
pagsalalay ng Pilipinas sa pa- 
utang. Dapat itulak ang reporma 
sa lupa at ang pambansang in- 
dustriyalisasyon. 

Nasa pundasyon ng prenteng 
patriyotiko ng bayan ang mga 
rebolusyonaryo at progresibong 
pwersa. Dapat silang magpunya- 
gi sa pagpapakilos sa malawak 
na masa at armadong pakikibaka 
para sa pambansa at panlipu- 
nang paglaya. Bahagi nito ang 
mga pakikibakang antipyudal sa 
kanayunan, kabilang ang kilu- 
san para sa pagtatanggol sa ka- 
likasan at kabuhayan ng masang 
magsasaka at minoryang mama- 
mayan laban sa malalaking kum- 
panya sa pagmimina at pagto- 
troso. 


Bahagi rin nito ang mga pa- 
kikibaka sa kalunsuran laban sa 
dagdag na mga pasaning buwis, 
kontra sa monopolyong pagpe- 
presyo sa mga produktong la- 
ngis, pagtutol sa pagbawas sa 
mga gastusing panlipunan, pag- 
giit ng mas mataas na sahod, 
pagtatanggol sa karapatan sa 
disenteng trabaho at iba pang 
mga pakikibakang masa. 

Sa harap ng nagtatagal at 
papalalim na pagkalugmok sa 
depresyon ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista, lalong gi- 
nigipit ng imperyalismong US 
ang mga malakolonya nito tulad 
ng Pilipinas para ibayo pa ni- 
tong mapiga ang likas na yaman 
at murang lakas-paggawa ng 
mga manggagawang Pilipino. [E 


Jey MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


3 minahan sa Surigao, 


pinarusahan 


mand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Northeastern Min- 


Promo na? ng mga gerilya sa ilalim ng Pulang Diwata Com- 


danao Region (NEMR) ang tatlong pinakamalalaki at pinaka- 
mapangwasak na minahan sa Surigao del Norte noong umaga ng 


Oktubre 3. 

Ang mga ito ay ang Taganito 
High-Pressure Acid Leaching 
Plant (THPAL-Sumitomo), Taga- 
nito Mining Corporation (TMC) 
at Platinum Group Metals Corpo- 
ration (PGMC). Lahat ng ito ay 
mga subsidyaryo ng Nickel Asia 
Corp. na pag-aari ng Sumitomo 
Metal Corp. Ltd. ng Japan at na- 
kabase sa bayan ng Claver. 

Ang aksyong pamarusang 
ito, na isa sa pinakamalalaki at 
pinakamapangahas na opera- 
syon ng BHB sa kasaysayan ng 
digmang bayan sa Pilipinas, ay 
tanda ng mataas na antas ng 
pagpaplano at koordinasyon. 

Ipinakikita rin nito ang ka- 
kayahan at determinasyon ng 
rebolusyonaryong kilusan na 
ipatupad ang patakaran ng de- 
mokratikong gubyernong bayan 
na pangalagaan ang kapaligiran 
at likas na yaman at ipagtang- 
gol ang mga karapatan ng mga 
Lumad, magsasaka at mangga- 
gawa. Ani Ka Maria Malaya, ta- 
gapagsalita ng National Demo- 
cratic Front-NEMR, dahil nagsa- 
sabwatan ang mga ahensya ng 
rehimeng US-Aquino para maka- 
pag-opereyt ang mga mapan- 
dambong na minahan sa bansa, 
tanging ang rebolusyonaryong 
kilusan ang makapagbibigay- 
proteksyon sa mamamayan. 

Ayon sa inisyal na ulat, 200 
malalaking makinarya ang sinira 
ng BHB, na kinabibilangan ng 
mga dump truck, excavator, trak- 
tora at pitong barge ng TMC. Wi- 
nasak din ang pangunahing upi- 
sina, ang accounting office at la- 
boratoryo ng kumpanya. Pinasa- 
bugan ng mga eksplosibo ang 


bagong tayo na Taganito Mining 
Port ng TMC-THPAL, ang smelting 
plant at isang bertikal na tangke 
nito na imbakan ng gasolina. 

Umaabot naman sa 152 ma- 
kinarya ang winasak sa Platinum 
Group Metal Corporation (PGMC) 
na kinabibilangan ng mga bul- 
doser, pay loader, crane, com- 
pactor, grader, dump truck, 10 
barge at anim na tugboat. Ang 
PGMC ay kapatid na kumpanya 
ng TMC. 

Ito na ang isa sa pinakama- 
lalaking pinsalang naidulot ng 
rebolusyonaryong kilusan sa 
mga mapandambong na dayu- 
hang kumpanya sa bansa. 

Kinumpiska ng BHB ang 
ilang kompyuter at mga kagami- 
tang may silbing pangmilitar tu- 
lad ng combat boots, mga base 
radio, at 25 handheld VHF radio. 
Nasamsam din ng mga Pulang 
mandirigma ang 13 shotgun, 10 

maiikling armas, 
ilang ripleng M16 


at mga bala. 

Pinabulaanan naman ni Jorge 
“Ka Oris” Madlos, tagapagsalita 
ng NDF-Mindanao, ang balita na 
tatlong gwardya ang napatay sa 
pagsalakay ng BHB. Aniya, wa- 
lang kahit isa sa mga gwardya 
ang sinaktan. Sa katunayan, hin- 
di lumaban ang laking-kumpan- 
yang pwersang panseguridad ng 
mga kumpanya. Karamihan sa 
mga gwardya ay tumakas, kabi- 
lang ang 20-kataong “quick 
reaction force” na nasasandata- 
han ng mga makabagong armas. 

Habang isinasagawa ang ak- 
syong pamarusa ay tinipon sa 
iba't ibang lugar ang 300 mang- 
gagawa at ipinaliwanag sa kani- 
la ang dahilan ng pagparusa sa 
tatlong minahan. Pinalaya ang 
tatlong matataas na upisyal ng 
TMC pagkaraan ng limang oras 
at binalaan ang mga ito laban 
sa masasamang gawain ng kani- 
lang kumpanya. 

Inihanay ni Malaya ang mga 
paglabag ng mga kumpanya sa 
mga patakaran ng demokrati- 
kong gubyernong bayan. 

Ang TMC ay responsable sa 
malawakang pagkasira ng ya- 
mang dagat at ang mga kabun- 
dukan ng Surigao del Norte sa lo- 
ob ng 30 taon nitong operasyon. 
Nilapastangan din nito ang mga 
karapatan ng í 
mga Lumad na 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


Mamanwa sa kanilang lupang ni- 
nuno, at ginulo ang kabuhayan 
ng mga magsasaka. Niyurakan ng 
kumpanya ang mga karapatan ng 
mga manggagawa nito. Sinuhu- 
lan din lamang nito ang mga bu- 
lok na burukrata para pumayag 
ang lokal na gubyerno sa P40 
milyong buwis lamang sa halip 
na P400 milyon. 

Milyun-milyong tonelada na- 
mang nickel ore ang dinadam- 
bong ng PGMC at ibinebenta sa 
mga imperyalistang bansa tulad 
ng US, Japan at Australia. Bun- 
sod ng operasyong ito ay lubu- 
sang nakalbo ang mga kaguba- 
tan at kabundukan na sakop ng 
konsesyon ng PGMC at nasira rin 
ang mga ilog at dagat. Karami- 
han sa mga manggagawa ng 
PGMC ay mga kontraktwal la- 
mang at hindi tumatanggap ng 
karampatang sahod. 

Ang higanteng THPAL ay ma- 
ramihang gumagamit ng sulfuric 
acid na lubhang nakalalason sa 
tao at sa kapaligiran. Gumaga- 


mit ito ng panggatong na kar- 
bon (coal) kaya nagbubuga ito 
ng tone-toneladang nakalala- 
song usok. At ang pinoproseso 
lamang nito ay mababang kali- 
dad na nickel ore mula sa iba't 
ibang minahan sa apat na lala- 
wigan ng CARAGA Region. Ang 
mataas na kalidad ng nickel ore 
ay iniluluwas lahat nito at pina- 
kikinabangan ng ibang bansa. 
Samantala, binatikos ng Par- 
tido Komunista ng Pilipinas ang 
gubyernong Aquino sa kahiya- 
hiyang pagpanig nito sa interes 
ng mga dayuhang mamumuhu- 
nan at pag-utos na dagdagan pa 
ang mga pwersang panseguridad 
para bantayan ang mga mina- 
han. Sinabi naman ni Ka Luis 
Jalandoni, tagapangulo ng NDF 
Negotiating Panel, na hindi nau- 
unawaan ni Aquino ang mga ba- 
tayang isyu kung bakit nakiki- 
baka ang mga katutubo, mga 
magsasaka at mga mangingisda 
laban sa mapangwasak na ope- 
rasyon ng malalaking kumpanya 


ng minahan. Una, ang paghuhu- 
kay ng mga mineral ore para sa 
eksport sa lubhang mababang 
presyo ay pumapatay sa anu- 
mang balak ng bansa na mag-in- 
dustriyalisa. Pangalawa, inaa- 
gawan ng lupa ang mga pam- 
bansang minorya at malawakang 
nasisira ang kanilang kabuhayan 
at kultura. Pangatlo, patuloy na 
nilalason ng mga minahan ang 
kapaligiran at sinisira ang agri- 
kultura at iba pang pinagkaka- 
buhayan ng mamamayan. 
Tinukoy ni Jalandoni na lu- 
busan nang nalason ang mga 
ilog at sapa sa Claver, gayundin 
ang baybayin nito. Kaya nagpe- 
tisyon ang Tribal Coalition of 
Mindanao at iba pang kapanalig 
nito sa Korte Suprema noong 
Mayo 30 laban sa mga minahang 
pinarusahan ng BHB at sa Orien- 
tal Synergy Mining Corp., Shen- 
zhou Mining Group Corp. at 
Marcventures Mining Develop- 
ment Corp., lahat nakabase sa 
Claver. AB 


Mga pangunahing sakunang dulot ng pagmimina 


Abril 6 at Hulyo 11, 2007. Toronto Ventures 
Inc. Siocon, Zamboanga del Norte. Inanod ng ma- 
lalakas na ulan ang lupa at winasak ang kongkre- 
tong pader ng dam na ginagamit sa pagmimina 
ng copper at zinc. Nakontamina ang Canatuan at 
Siocon River. Umabot sa tatlong metro ang kapal 
ng latak na naipon sa ilalim ng mga ilog. 

Oktubre 11 at 31, 2005. Lafayette Mining 
Ltd. Rapu-rapu, Albay. Umawas ang cyanide mula 
sa imbakan matapos ang malakas na ulan. Nagre- 
sulta ito sa malawakang pagkamatay ng mga isda 
sa Ungay at Hollowstone Creek. Kontaminado ng 
nakalalasong cyanide ang Binosawan River. 

Agosto 27 at Setyembre 11, 2002. Dizon 
Copper Silver Mines Inc. San Marcelino, Zambales. 
Bumigay sa malakas na ulan ang dam na may la- 
mang basura mula sa mina. Binaha ng basura ang 
mabababang lugar at umawas ito patungong Ma- 
panuepe Lake at Sto. Tomas River. Napilitang 
magbakwit ang apektadong mamamayan. 

Disyembre 2001. Maricalum Mining. Sipalay, 
Negros Occidental. Mula nang matigil ang opera- 
syon sa pagmimina, natuyo ang imbakan ng ba- 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


sura mula sa mina. Nililipad na ng hangin ang ali- 
kabok mula sa imbakan hanggang sa layong li- 
mang kilometro. Tumaas ang bilang ng mga nag- 
kakasakit sa baga. 

Agosto 9, 1999. Atlas Consolidated Mining 
and Development Corp. Toledo City, Cebu. Nagla- 
bas ng 5.7 milyong metro kubiko ng asido. Na- 
kontamina at nilatak ang Sapangdaku River at na- 
ngamatay ang mga isda rito. 

Abril 26, 1999. Manila Mining Corp. Placer, 
Surigao del Norte. Nasira ang kongkretong tubo 
ng tailings pond at nalibing ang 40 bahay dahil sa 
pagdaloy ng latak. Apatnapung ektarya ang apek- 
tado, kabilang ang 20 ektaryang lupang agrikul- 
tural. 

Nobyembre 6, 1997. Philex Mining Corp. Si- 
butad, Zamboanga del Norte. Gumuho ang putik 
at malalaking bato tungo sa dam na imbakan ng 
latak mula sa mina matapos ang malalakas na 
pag-ulan. Nagkaroon ng biglaang pagbaha, pag- 
kawasak ng mga bahay at palayan sa malapit. 

Marso 24, 1996. Marcopper Mining Corp. Ma- 
rinduque Island. Nabutasan ang isang tunnel na 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Dole, pinarusahan 
sa pang-aagaw ng lupa 


nakadugtong sa tailings pond nito 
at bumuhos ang 1.6 milyong 
metro kubikong latak (katumbas 
ng 300,000 dump truck) sa Boac at 
Mogpog River River at dumaloy ito 
tungong Calancan Bay. Dahil dito 
ay tuluyan nang namatay ang mga 
ilog na ito. 

Napilitang magbakwit ang 
1,200 mamamayan. Nalubog sa 
baha ang limang bayan. Mula nang 
simulang linisin ang Boac River 
noong 2000, umaabot na sa 
67,000 metro kwadrado ng nakasa- 
kong latak ang naiimbak sa tabing 
ilog. Ito ang pinakamalalang saku- 
nang dulot ng pagmimina sa Pili- 
pinas. 

Setyembre 2, 1995. Manila 
Mining Corp. Placer, Surigao del 
Norte. Bumigay ang pundasyon ng 
tailings pond at namatay ang lima 
katao. Nakontamina ang baybayin. 

Disyembre 6, 1993. Marcop- 
per Mining Corp. Marinduque Is- 
land. Bumigay ang imbakan ng la- 
tak at dumaloy ito tungong Mog- 
pog River. Dalawang bata ang na- 
matay dahil sa baha. Nangamatay 
din ang mga alagang hayop. Na- 
kontamina ang lupang agrikultu- 
ral. Binaha ang bayan ng Mogpog 
at iba pang komunidad. 

Oktubre 7, 1986. Lepanto 
Consolidated Mining Corp. Manka- 
yan, Benguet. Bumigay ang tail- 
ings pond dahil sa sobrang dami 
ng nakaimbak na latak. Tumapon 
ang latak sa Abra River at apekta- 
do rito ang siyam na bayang dina- 
daluyan ng ilog, kabilang ang 
Cervantes, Ilocos Sur kung saan 
napagkakaitan ng 7.33 milyong ki- 
lo ng bigas taun-taon ang mga ko- 
munidad dahil ang polusyon sa 
ilog ay nakakabawas sa tubig 
pang-irigasyon. 

Nobyembre 8, 1982. Marica- 
lum Mining Corp. Sipalay, Negros 
Occidental. Bumigay ang imbakan 
ng basura ng mina at nalunod sa 
1.5 metrong baha ang mga lupa- 
ing pang-agrikultura. Nagkaroon 
ng makapal na latak sa Tao-angan 
River. AB 


inarusahan ng mga geril- 
P- mula sa Front 19 ng 
Northeastern Mindanao 
Region ang multinasyunal na 
kumpanyang Dole Philippines 
noong gabi ng Setyembre 25. 

Sinira ng mga gerilya ang 
dalawang backhoe, apat na 
dump truck, ang bodega at 
nursery at pinagtataga ang 
lahat ng mga puno ng saging 
sa 20 ektaryang plantasyon 
ng Dole sa Anahaw Daan, Ta- 
go, Surigao del Sur. 

Sa isang pahayag, nilinaw 
ni Ka Maria Malaya, tagapag- 
salita ng National Democratic 
Front sa rehiyon, na layunin 
ng aksyong parusa ang pag- 


kinalaman sa usapin ng pag- 
papataw ng rebolusyonaryong 
pagbubuwis. Aniya, walang 
nagagawang kabutihan sa 
ekonomya ang anumang da- 
yuhang plantasyon. Nang-aa- 
gaw lamang ito ng lupa. 
Tinukoy din ni Ka Maria na 
noong laganap pa ang pagsa- 
saka, halos lahat ng myembro 
ng mga pamilyang magsasaka 
ay produktibo at kumikita. 
Pero mula nang agawin ng 
Dole ang kanilang lupa, kada- 
lasa'y isang myembro na la- 
mang ng bawat pamilya ang 
pana-panahong nagkakatra- 
baho bilang manggagawa ng 
plantasyon kapalit ng maba- 


papalayas sa Dole. Wala itong bang sahod. AB 


Pananambang sa Paquibato 


along sundalo ng 69th IB ang napatay at di mabilang 
We mga tropa ang nasugatan nang tambangan sila ng 


isang tim mula sa 1st Pulang Bagani Company ng Ba- 
gong Hukbong Bayan noong Setyembre 19 sa Sityo Banban, 
Barangay Lumiad, Paquibato District, Davao City. Pinasabugan 
muna ng BHB ng pitong command-detonated explosive ang 
mga sundalo bago sila paputukan. 

Para mapagtakpan ang malaking pagkatalo at kahihiyan 
nito, ipinagmalaki ng 10th Infantry Division (AFP Eastern 
Mindanao Command) na nakakumpiska sila ng maraming eks- 
plosibo sa isang malaking kampo ng BHB na kanila umanong 
napasok. Ipinakita ng militar sa midya ang ilang eksplosibong 
hindi sumabog na nakuha nila mula sa pinaglabanan kasama 
ang iba pang eksplosibong dati na nilang nakumpiska. 

Subalit hindi naitago ng 10th ID sa masa ang kanilang 
mga kaswalti. Kitang-kita ng mga residente nang kargahin ng 
kaaway ang mga kaswalting sundalo gamit ang dalawang he- 
likopter na Huey na kayang magsakay ng sampu katao. Dala- 
wang beses bumalik ang isa sa mga helikopter na ito. Mata- 
pos makuha ang mga kaswalti ay anim na beses na binomba 
ng militar mula sa ere ang mga taniman sa Sityo Banban. No- 
ong gabing iyon ay isinara sa trapiko ang daan patungo sa 
hedkwarters ng 69th IB sa Barangay Dalisay, Panabo City nang 
ibaba mula sa helikopter ang mga kaswalti. Dalawang beses 
na dumating ang sasakyan ng punerarya para kunin ang mga 
bangkay ng mga sundalo. AB 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


Mga opensiba ng AFP 
sa Kabikulan, binibigo ng BHB 


yan (BHB) sa Bicol ang malulupit na operasyong militar at civ- 


Then) na hinaharap at binibigo ng Bagong Hukbong Ba- 


i[-military operation ng 9th ID at pulis. 


Sumusunod ang ulat ng mga 
taktikal na opensiba sa Kabiku- 
lan na hindi pa nailalabas sa 
Ang Bayan: 

Setyembre 23. Nasugatan 
ang tatlong pulis nang salakayin 
ng isang iskwad ng Celso Min- 
guez Command ng BHB-Sorso- 
gon ang istasyon ng pulisya sa 
bayan ng Barcelona bago mag- 
hatinggabi. 

Setyembre 21. Napatay ang 
isang sundalo at nasugatan ang 


di bababa sa tatlong iba pa 
nang biguin ng Celso Minguez 
Command ang opensibong ope- 
rasyon ng mga tropa ng 93rd Di- 
vision Reconnaissance Company 
at 903rd Brigade sa Barangay 
Bacalon, Magallanes, Sorsogon. 
Ang operasyon ng AFP ay isina- 
gawa sa araw na nagdeklara ng 
suspension of offensive military 
operations ang militar kaugnay 
diumano ng United Nations In- 
ternational Day of Peace. 


Umaatakeng kaaway sa ICR, 
binigwasan 


larangang gerilya sa Ilocos-Cordillera Region ang pang- 
aatake ng kaaway at nakapagdulot ng maraming kaswal- 
ti sa AFP. 

Di bababa sa 20 sundalo ang napatay at walo ang nasuga- 
tan sa mga labanang naganap sa Ilocos Sur at Ifugao nitong 
Setyembre. 

Sa Cervantes, Ilocos Sur, 15 elemento ng 50th IB ang na- 
patay sa serye ng mga labanan noong Setyembre 23, 24 at 26. 

Sa unang labanan sa Barangay Remedios noong umaga ng 
Setyembre 23, apat na sundalo ang napatay at anim ang na- 
sugatan. Sa Sityo Bulaga, Barangay Aluling, sampung sunda- 
lo ang napatay noong gabi ng Setyembre 24. At sa Sityo Mau- 
pong, Barangay Concepcion, di pa malamang bilang ng mili- 
tar ang nasugatan. Dalawang mandirigma sa ilalim ng Alfredo 
Cesar Command ang nagbuwis ng kanilang buhay. 

Labis na kinamumuhian ng mamamayan ng Cervantes ang 
50th IB, na nagsisilbing protektor ng Lepanto Consolidated 
Mining Inc. Noong unang hati ng 2010 ay nagtayo ng himpi- 
lan ang 50th IB sa Cervantes. Subalit pinalayas ang batalyon 
ng mga galit na mamamayan matapos gahasain at halayin ng 
mga sundalo ang ilang estudyante ng Ilocos Sur Trade School. 

Samantala, sa Ifugao, limang sundalo ang napatay at da- 
lawa ang nasugatan nang magsagupa ang isang yunit ng No- 
na del Rosario Command ng BHB at mga sumasalakay na mili- 
tar sa Barangay Binablayan sa bayan ng Tinoc noong Setyem- 
bre 12. Isang sibilyang nagtatrabaho sa kanyang kaingin ang 
napatay nang magpaputok ang mga sundalo. AB 


N ersero sent ng mga Pulang mandirigma sa dalawang 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


Bandang alas-8:30 ng umaga 
ay inambus din ng isang iskwad 
ng BHB ang isang KM 450 trak 
na puno ng sundalo ng 49th IB 
na susuporta sana sa mga tropa 
ng 93rd DRC. Pinasabugan ito 
ng command-detonated explo- 
sive (CDX) pagdating ng Baran- 
gay Cadandanan sa bayan ng 
Bulan. Napatay ang dalawang 
sundalo at nasugatan ang anim 
na iba pa. Wasak ang kanilang 
sasakyan. 

Setyembre 17. Pinasabugan 
ng CDX ng isang platun ng BHB 
ang umaatakeng mga tropa ng 
49th IB sa Barangay Bogtong, 
Barcelona, Sorsogon. Napatay 
ang isang sundalo at nasugatan 
ang isa pa. 

Setyembre 15. Inambus ng 
mga Pulang mandirigma sa ila- 
lim ng Armando Catapia Com- 
mand (Camarines Norte) ang 
mga sundalo ng 92nd DRC sa 
Barangay Malangkaw Basud, La- 
bo. Galing sa isang operasyong 
militar ang mga sundalo at pa- 
uwi na sa kanilang kampo nang 
tambangan ng mga Pulang man- 
dirigma. Anim na sundalo ang 
nasugatan. 

Setyembre 3. Inambus ng 
mga Pulang mandirigma ng Ne- 
rissa San Juan Command ang 
mga pulis sa Barangay Mabini, 
Caramoran, Catanduanes. Nasu- 
gatan ang Deputy Chief of Police 
ng Caramoran Municipal Police 
Station na si P/Insp. Rene Bea 
at apat pa nitong kasamahang 
pulis. 

Walang napatay o kaya'y ma- 
lubhang nasugatan sa panig ng 
mga Pulang mandirigma sa na- 
turang mga labanan. Ani Ka 
Greg Bañares, tagapagsalita ng 
NDF-Bicol, ipinapakita nito ang 
determinadong pagtataas ng ka- 
handaan, disiplina at kakaya- 
hang militar ng mga Pulang 
mandirigma, mahusay na koordi- 
nasyon at suportahan ng mga 
larangang gerilya sa iba't ibang 
prubinsya, at ang malawak at 
malalim na suportang masa. [EB 


7 


Panghihimasok ng US 
sa Pilipinas, nakumpirma 
ng Wikileaks cables 


na ulat at mensahe ng embahada ng US na kasama sa mga li- 


ie eat, na mga usapin ang nabunyag sa halos 1,800 lihim 


him na dokumentong isinapubliko ng website na wikileaks.org. 
Ang sumusunod ay ilan lamang sa matitingkad na usaping tinala- 
kay at naibunyag sa mga ulat na ito. 


Permanenteng presensyang 
militar. Ipinakita ng mga lihim 
na ulat ng US embassy ang par- 
tikular na pansin na ibinibigay 
nito para tiyakin ang tuluy-tu- 
loy na pananatili ng mga pwer- 
sang militar ng US sa Pilipinas. 
Makikita sa partikular ang pag- 
bibigay-diin nito sa pagsasaga- 
wa ng mga "mercy mission" at 
mga proyektong pangkabuha- 
yan, bilang mga hakbangin para 
makuha ang simpatya ng mama- 
mayan pabor sa presensya ng 
mga tropang Amerikano. 

Isa sa pinagtutuunan ng US 
ng pansin ang paglalatag ng 
mga imprastruktura para sa ma- 
dali at mabilis na pagbabase ng 
kanilang mga tropa at kagami- 
tan sa bansa. Sa ulat ng emba- 
hada ng US na may petsang 
Abril 4, 2007, binansagan ng US 
ang Pilipinas bilang “focal 
point” o sentro ng gera nito sa 
“kontra-terorismo.” Isinangka- 
lan nito ang mga bandidong 
grupong Abu Sayyaf at Jemaah 
Islamiyah upang bigyang-katwi- 
ran ang "paghahanda" ng im- 
prastruktura sa Mindanao, parti- 
kular sa Jolo at Tawi-tawi, para 
sa malakihang deployment ng 
mga tropang Amerikano sa hina- 
harap. Gamit ang mga tauhan 
nito sa US Agency for Inter- 
national Development at 
Joint Special Operations 
Task Force-Philippines, 
itinulak ng US ang pag- 
papaunlad ng mga pali- 
paran, daungan at tulay sa 
iba't ibang isla para magamit 
ang mga ito ng mga pwersa, 
eroplano at barkong pandigma 


ng US. 

Kabilang dito ang pagpapa- 
lapad sa mga paliparan sa Jolo 
at Tawi-tawi. Anim na milyong 
dolyar (P270 milyon sa palitang 
P45 kada dolyar) ang hiniling 
ng embahada ng US sa Pilipinas 
para sa pagpapahaba ng natu- 
rang mga paliparan. Target ni- 
tong itaas ang kapasidad ng pa- 
liparan para makalapag dito ang 
malalaking eroplano tulad ng 
Boeing 737 at (-130. Maglalaan 
din ng pondo para sa konstruk- 
syon ng tulay sa pagitan ng Ta- 
wi-tawi at Sanga-Sanga, isang 
kalapit na isla. Kailangan ang 
tulay na ito para sa mabilis na 
paglilipat ng lokal at Amerika- 
nong tropa sa pagitan ng mga 
isla. Magkakahalaga rin ito ng 
53 milyon. 

Labas sa imprastruktura, pi- 
naglaanan din ng pondo ang 
pagsasanay ng mga 
gwardyang Pilipino 
sa mga 
daungan 

at pali- 
paran 


ay 


sa Zamboanga at Sulu. Mayroon 
ding espesyal na pondo para sa 
pagpapataas ng kakayahan ng 
mga pwersa ng AFP na nakatu- 
tok sa Sulu. Para maging ka- 
tanggap-tanggap ang kanilang 
presensya sa mga isla, nagbuhos 
ang US ng milyun-milyong dol- 
yar para sa mga proyektong so- 
syo-ekonomiko tulad ng pagpa- 
patubig, pagpapakuryente at 
pagtatayo ng mga eskwelahan. 
Binibigyan ng malaking papel sa 
mga ito ang Joint Special Ope- 
rations Task Force-Philippines. 
Nabanggit sa mga telegrama 
ang pagturing ng US sa Pilipinas 
bilang susing bahagi ng estrate- 
hiya nito sa Asia sa mga usaping 
pangkalakalan. Sa isang telegra- 
ma na may petsang Agosto 27, 
2007, iniulat ni Kristie Kenny, 
embahador noon ng US sa Pili- 
pinas, na mataas na ang kapasi- 
dad ng US na ipagtanggol ang 
kanilang interes sa karagatan ng 
Sulu at Sulawesi, isa sa susing 
rutang pangkalakalan sa Asia. 
Ito ay dahil tuluy-tuloy ang 
pagbuhos ng US ng pondo sa 
mga pwersa ng AFP na nakatu- 
tok sa mga lugar na ito. 
Pakikialam sa mga usaping 
panloob. Nakumpirma rin ng 
mga telegrama ang paghahari- 
harian ng US 
sa reaksyu- 
naryong pu- 
litika ng 
bansa. Sa 
isang tele- 
gramang 
may petsang 
Oktubre 2, 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


2005, iniutos ng US ang mabilis 
na pagpasa ng Anti-Terror Bill 
matapos ang pambobomba sa 
Bali, Indonesia. Mahigpit na ti- 
nutulan ng mamamayan ang na- 
turang panukala dahil gagamitin 
lamang ito ng naghaharing 
pangkatin para atakehin ang 
mga karapatang sibil ng mama- 
mayan at gipitin ng naghaha- 
ring pangkatin ang mga kalaban 
nito sa pulitika. 

Tulad ng inaasahan, nag- 
uunahan ang mga tuta nito na 
ipatupad ang dikta ng amo. 
Agad itong sinang-ayunan ng 
noo'y kalihim ng Department of 
Interior and Local Government 
na si Angelo Reyes. Aniya, “ma- 
linaw at kagyat ang panganib” 
ng teroristang pang-aatake sa 
bansa. Tiklop-tuhod namang 
nagbigay ng katiyakan si noo'y 
Senate Pres. Franklin Drilon na 
maipapasa ang panukala. Sa 
kabila ng malawakang pagtutol 
ng mamamayan, naipasa ang 
naturang panukala noong 2005. 

Tuluy-tuloy ang panghihi- 
masok ng US sa usapang pang- 
kapayapaan sa pagitan ng Go- 
vernment of the Philippines 
(GPH) at National Democratic 
Front of the Philippines (NDPF). 
Sa serye ng palitan ng mga te- 
legrama sa pagitan ng mga em- 
bahada ng US sa Pilipinas at 
The Netherlands, iginiit ng US 
na hindi dapat tanggalin si Jo- 
se Maria Sison, punong konsul- 
tant ng NDFP sa usapan, sa lis- 
tahan ng mga terorista. (Ting- 
nan ang isyu ng Ang Bayan, Set- 
yembre 7, 2011.) Noong 2009, 
mariing tinutulan ng US ang 
pagtanggal ng European Union 
kay Sison sa listahan nito. Na- 
nulsol pa ang US na sapilitan na 
lamang pabalikin si Sison sa Pi- 
lipinas kahit pa malinaw ang 
banta sa buhay at seguridad ni- 
ya. Noong Pebrero 2010, sikre- 
tong ipinatawag ng US ang am- 
basador ng Norway na nagsisil- 
bing tagapamagitan sa usapan, 
para pag-ulatin ito at muling 
igiit na ibalik si Sison sa lista- 
han ng mga terorista. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


Tahasan ang embahador ng 
US sa Pilipinas sa pagpapaha- 
yag, pagpapatawag, pagpapau- 
lat at pagbibigay ng mga direk- 
tiba sa mga tutang upisyal nito 
sa bansa. Sa iba't ibang tele- 
gramang pumapatungkol sa 
iba't ibang internal na usapin, 
mahihinuha ang mababang 
pagtingin at pagkamuhi nito sa 
mga alipures nito sa reaksyu- 
naryong gubyerno. Litaw na li- 
taw ang kolonyalistang arogan- 
sya ng mga ambasador nito sa 
Pilipinas. 

Lalong kamuhi-muhi ang 
pangangayupapa ng mga upisyal 


ng Pilipinas sa mga direktiba ng 
embahada ng US. Mula sa dating 
presidenteng si Gloria Arroyo, 
presidente ng Senado at Kongre- 
so at mga myembro nito at ma- 
ging sa mga upisyal ng pulisya 
at militar, walang pagkakaiba 
ang mga tuta nito sa pagkuku- 
mahog na ipatupad ang mga 
utos ng US. Ikinokonsulta ng 
mga ito ang halos lahat ng hak- 
bang ng reaksyunaryong esta- 
do--mula sa pagharap nito sa 
rebolusyonaryong kilusan hang- 
gang sa binalak nitong pagpa- 
pataw ng batas militar noong 
2005. [AB] 


Panagutin ang US sa pagtatago 


ng mga armas nukleyar sa Pilipinas 


Do managot ang US sa mahabang kasaysayan ng pagsisi- 
nungaling nito kaugnay ng pagtatago ng mga armas nuk- 
leyar sa bansa. 

Sa isang lihim na dokumento na isinulat noong 1969, ini- 
ulat ng US diplomat na si Robert McClintock kay Henry Kissin- 
ger, noo'y Secretary of State ng US, ang pag-iingat sa impor- 
masyon na mayroong nakatagong armas nukleyar ang US sa 
Pilipinas. Ayon sa ulat, walang nakakaalam sa mga upisyal ng 
papet na gubyerno, liban kay Ferdinand E. Marcos na noo'y tu- 
matakbo sa pangalawang termino bilang presidente ng bansa. 
Itinago nila ang mga armas nukleyar sa mga base nila sa Pili- 
pinas mula pa noong 1966 bilang bahagi ng estratehiya ng 
pakikipagdigma nila sa Southeast Asia. 

Ang ulat ni McClintock ay tugon sa nagaganap noon na im- 
bestigasyon ng isang komite sa Senado ng US na pinamumu- 
nuan ni Sen. Stuart Symington. Iniimbestigahan noon ng na- 
turang komite ang mga sikretong kasunduan na pinasok ng 
gubyernong US nang walang pahintulot o pagsang-ayon ang 
Senado o Kongreso. Mahigpit na iminungkahi ni McClintock sa 
komiteng Symington ang paglilihim ng impormasyon sa takot 
na mabunyag ito sa publiko ng US, at sa kalaunan, sa Pilipi- 
nas. Ikinabahala niyang maapektuhan ang kampanya ni Mar- 
cos, sakaling mabunyag na may alam siya tungkol dito. Si- 
nang-ayunan ni Kissinger ang mungkahing ito ni McClintock. 

Ayon sa iba pang dokumento, mahigit 13,000 armas nuk- 
leyar ang ipinwesto ng US sa iba't ibang bahagi ng mundo, ka- 
bilang ang Pilipinas, mula 1950 hanggang 1990. Sa isang par- 
tikular na memo, tinukoy ang Clark Air Base bilang lunsaran 
ng mga pang-aatakeng nukleyar, sakaling magkaroon ng kum- 
prontasyong militar sa pagitan ng China at US. 

Isinapubliko ang naturang mga dokumento matapos mawa- 
lan ng bisa ang pagiging lihim ng mga ito. Ito ay alinsunod 
sa Freedom of Information Act sa US, na nagtatakdang dapat 
isapubliko ang lahat ng mga sikretong dokumento matapos 
ang 20 taon. ABI 


Szala PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Matandang sibilyan, 
pinaslang sa Ifugao 


tropang militar sa Ifugao. Sa kanayunan ng Ilocos Sur at Davao 
City, anim na sibilyan ang naging biktima ng iligal na pang-aa- 
resto. Sa kalunsuran, walang tigil ang harasment sa mga maslider 
sa Panay. Ilan lamang ito sa pinakamatitingkad na paglabag sa ka- 
rapatang-tao na nakalap ng Ang Bayan mula Agosto hanggang sa 


Tie matandang sibilyan ang napatay ng mga nananalasang 


kasalukuyan. 


Setyembre 29. Pinalabas ni 
Col. Lyndon Paniza, tagapagsa- 
lita ng 10th ID na dinukot ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
sina Datu Lorenzo Pendio, ba- 
rangay kapitan ng Salapawan, 
Paquibato District, Davao City at 
Datu Marcelo Gumatao, pare- 
hong lider ng tribong Ata-Mano- 
bo. Ang diumanong pagdukot ay 
isinasangkalan ngayon ng mili- 
tar at mga galamay nila para 
magdeklara ng panga- 
yaw o tribal war sa lu- 
gar laban sa mga si- 
bilyang pinagsusus- 
petsahang sumusu- 
porta sa rebolusyo- 
naryong kilusan. Pi- 
nalabas pa ni Paniza 
na mga elemento ng 
CAFGU ang dalawang 
datu. Ang totoo, kabi- 
lang sila sa mga akti- Y 
bong tumututol sa pagta- 
tayo ng mga detatsment ng 
militar sa kanilang lugar. Pan- 
samantala silang nakituloy sa 
kanilang mga kamag-anak dahil 
pinag-iinitan sila ng militar. 

Setyembre 27. Tumanggap 
ng mga pagbabanta sa pamama- 
gitan ng mga tawag sa telepono 
at mensaheng text si Hope 
Hervilla, tagapangulo ng Ba- 
gong Alyansang Makabayan-Pa- 
nay. Ito ay matapos iulat ng mi- 
litar at pulisya ang presensya 
umano ng mga isparo yunit sa 
Iloilo City. Ani Hervilla, layunin 
ng mga pagbabanta na takutin 
sila at ilatag ang kundisyon pa- 
ra sa dagdag pang mga atake la- 


10 


STOP THE 
RILLINGS 


ban sa mga ligal na aktibista. 
Tinukoy niya ang mga pagba- 
banta ring natanggap ni Fernan- 
do Baldomero, tagapangulo ng 
Bayan Muna-Aklan, bago siya 
paslangin noong Hulyo 2010. 
Setyembre 24. Nilapasta- 
ngan ng mga tropa ng 50th IB 
ang bangkay ni Benny Boy “Ka 
Likot” Aguillar, isang 23 anyos 
na Pulang mandirigmang napas- 
lang sa labanan sa Sityo Bulaga, 
Barangay Aluling, Cervantes, 
Ilocos Sur. Basag ang kanyang 
bungo, tanggal 
1] ang isang mata at 
4 wasak ang dibdib 
dahil tinadtad ng 
bala at pinagku- 
kulata ang kan- 
yang katawan. 


ang kanyang 
bangkay sa mga 
taga-Cervantes 
kinabukasan 
para takutin 
sila. Pinagbawalan din ng mili- 
tar na kunin ng mga kamag- 
anak sa lugar na pinaglabanan 
ang bangkay ni Delfin “Ka Din- 
do” Gullayan, isa pang gerilyang 
napaslang sa parehong labanan. 
Limang araw ang lumipas bago 
makuha ang kanyang naaagnas 
nang bangkay. 

Setyembre 23-26. Limang 
sibilyan ang arbitraryong inares- 
to ng mga nag-ooperasyong ele- 
mento ng 50th IB at inakusa- 
hang mga Pulang mandirigma. 
Ang mga biktima ay sina 
Matthew Sawey, Francis Teng- 


ngedan, Edward Galao, Kidsol 
Keeg at Hilario Bantio. Sina Ga- 
lao, Keeg at Bantio ay nanana- 
tili pa rin sa kamay ng militar. 

Setyembre 21. Iligal na ina- 
resto si Gilbert Sibala, isang 
magtutuba na taga-Sityo Car- 
bon, Barangay Lumiad, Paquiba- 
to District. Si Sibala ay pamang- 
kin ng isang retiradong sarhen- 
to ng 69th IB. Pilit na pinapir- 
ma si Sibala sa isang dokumen- 
tong nagsasaad na siya ay su- 
muko, habang nagsilbing testi- 
go ang dalawang sundalo. Pi- 
nagsuot din siya ng unipormeng 
camouflage, pinagbitbit ng baril 
at nilitratuhan. Pinilit ng mga 
sundalo ang pulisya na magsam- 
pa ng kaso laban kay Sibala, ga- 
mit ang litrato bilang “ebiden- 
sya.” 

Setyembre 21. Pinagbanta- 
an ang buhay ni Ma. Geobelyn 
Lopez, pangkalahatang kalihim 
ng Madia-as Ecological Move- 
ment. Aniya, sa isang sulat na 
ipinadala sa kanya ng isang 
“Alvin M. Salvador,” iniuugnay 
siya sa armadong rebolusyonar- 
yong kilusan at sinabihang ma- 
aari raw siyang matulad kina 
Ma. Luisa Posa-Dominado at Ni- 
lo Arado, dalawang maslider na 
dinukot noong Abril 2007 at 
hindi pa inililitaw hanggang 
ngayon. Pinamumunuan ni Lo- 
pez ang isang malawakang kam- 
panya laban sa mga mapang- 
wasak na operasyong pagmimi- 
na sa mga isla ng Panay at Gui- 
maras. 

Setyembre 20. Dinemolis ng 
MMDA Sidewalk Clearing Opera- 
tions Group ang piketlayn ng 
mga manggagawa ng Philbles, 
Inc. sa Barangay Paso de Blas, 
Malinta, Valenzuela City. Binig- 
yan lamang ng 15 minuto ang 
mga manggagawa bago buwagin 
ng dalawang trak ang piketlayn. 
Karamihan ng mga manggagawa 
sa pabrika ng sako ng asukal ay 
mga babae. Halos isa't kalaha- 
ting taon nang nakatayo ang pi- 
ketlayn nang ito ay idemolis 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


nang walang anumang kautusan 
mula sa DOLE o anumang ahen- 
sya ng paggawa. 

Setyembre 20. Namatay sa 
sakit sa puso si Crisanto Fat, 48 
anyos, isang detenidong puliti- 
kal na nakakulong sa Negros 
Provincial Jail mula pa noong 
Abril 2009. Si Fat ay lider ng 
Naghiliusa nga mga Mangungu- 
ma sa Barangay Quintin Remo 
nang kasuhan siya ng iligal na 
pag-iingat ng baril at eksplosi- 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


wagan para palayain si Fat sa 
makataong batayan. 

Setyembre 12. Napatay ng 
mga nag-ooperasyong sundalo 
si Ama Bahiwag Puguon, isang 
nakatatandang sibilyan na taga- 
Ballococ, Liwon, Asipulo, Ifu- 
gao. Si Ama Bahiwag ay nasa 
kanyang ka- 
ingin sa 
Barangay 
Binablayan 
sa kata- 


bo. Ito ay isang taon matapos bing ba- 

matuklasan na mayroon siyang yan ng Ti- 

sakit sa puso. Binalewala ng re- noc nang 17 

himeng Aquino ang mga pana- paputu- ERE? 


Kulturang pagtatanghal 
ng mga detenidong pulitikal 


tinanghal ang multi-midyang produksyong pinamagatang 

“Poldets: Panata sa Kalayaan ng mga Detenidong Pulitikal” 
sa Lean Alejandro Hall (Vinzons Rooftop), University of the 
Philippines sa Diliman, Quezon City noong Setyembre 30. 
Tampok dito ang mga likhang sining ng kasalukuyan at dating 
mga bilanggong pulitikal tulad nina Ericson Acosta (makata, 
mandudula at kompositor), Axel Pinpin (makata), Bonifacio 
Ilagan (script writer at direktor) at Jess Santiago (mang- 
aawit at makata). 

Sa pamamagitan ng sining biswal ay tinalakay ang mga 
usaping pampulitika tulad ng ekstrahudisyal na pamamaslang 
at pagdukot, demolisyon, militarisasyon at iba pang paglabag 
sa karapatang-tao sa bansa. Tampok sa pagtatanghal ang ka- 
lagayan at panata ng mga detenidong pulitikal. Si Ericson 
Acosta ang nagsilbing tagapagsalaysay ng dula mula sa 
kanyang piitan sa Samar. 

Gamit ang monologo, itinampok din ang mga naging bi- 
langgong pulitikal, partikular sa panahon ng batas militar. Di- 
to nagsilbing testimonya ang sining upang ilahad nina Judy 
Taguiwalo at Bonifacio Ilagan ang kanilang naging karanasan 
sa piitan at kung bakit hanggang sa ngayo'y nagpapatuloy si- 
la sa pakikibaka tungo sa paglaya ng mga bilanggong puliti- 
kal at ng bayan. Hindi naging epektibo ang piitan upang tu- 
migil sila sa pakikibaka. Sa halip, ito pa ang naging daan 
upang manatili sila sa paglahok sa pambansa-demokratikong 
kilusan. Iniluwal ang kanilang sining sa piitang inakalang 
magpapatahimik ng kanilang rebolusyonaryong adhikain. 

Ang “Poldet” ay idinaos sa kabuuang direksyon ni Donna 
Dacuno at sama-samahang itinanghal ng UP Alay Sining, KA- 
RATULA, Sinagbayan (Sining na Naglilingkod sa Bayan) at 
People's Chorale. AB 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


na 


kan siya ng militar na naka- 
pwesto sa mga bahay ng mga si- 
bilyan. Winasak din ng mga sun- 
dalo ang mga gamit, plato, ka- 
hon ng mga damit at gitara ng 
mag-asawang Ina Elizabeth at 
Manong Jose, mga residente ng 
Bagnet. Ninakaw din ng mga pa- 
sista ang ATM card ng mag-asa- 
wa para sa 4Ps at ang air gun ni 
Manong Jose at sinunog nila 
ang mga tablang inimbak nila. 
Agosto-Oktubre. Apatna- 
pu't limang pamilya 
ang nawalan ng ta- 
hanan sa marahas 

na demolisyon ng 

isang komunidad 

sa Sityo Fatima, 
Barangay Don Bosco, Parañaque 
City nitong Oktubre 5. 

Bago ito, isa pang marahas 
na demolisyon ang isinagawa 
sa Reparo Street, Barangay 161 
sa Baesa, Caloocan City noong 
Setyembre 20. Nanlaban ang 
mga residente sa pamamagitan 
ng paghagis ng mga bote at ba- 
to sa demolition team. Dala- 
wandaang bahay ang winasak 
sa 6,200 metro kwadradong lo- 
te na inaangkin ng isang Sim- 
plicio Rivera. Hindi pinansin ng 
pulisya ang pakiusap ng mga 
residente na ipagpaliban ang 
demolisyon hangga't wala pang 
resulta ang isinampa nilang pe- 
tisyon sa korte. 

Noong Setyembre 6 ay dine- 
molis din ang daan-daang bahay 
sa Commonwealth Avenue, Que- 
zon City para bigyang-daan ang 
National Center Eastside Deve- 
lopment Project ng rehimeng 
Aquino. Kabilang sa mga dine- 
molis ang bahay ng yumaong li- 
der manggagawa at Anakpawis 
Rep. Crispin “Ka Bel” Beltran. 

Umabot naman sa 384 pa- 
milya ang dinemolis ang 
nawalan ng tahanan sa San Pe- 
dro, Laguna noong Agosto 5. 
Winasak ang mga bahay ng mga 
maralita para bigyang-daan ang 
Southrail project ng Philippine 
National Railways. AB 


11 


Mga manggagawa sa PAL, sinibak, 
tuloy ang paglaban 


a gitna ng kilos-protesta ng 
Sre manggagawa ng Phil- 
ippine Airlines (PAL) at sa 
kabila ng nakasampa nilang 
apela sa Korte Suprema, itinuloy 
ni Lucio Tan at iba pang malala- 
king kapitalistang may-ari ng 
PAL noong Oktubre 1 ang ilang 
taon na nitong binabalak na 
pagsibak sa regular O 
mga manggagawa j 
sa check-in, cargo, 
catering at ramp at 
pagkuha ng mga 
kontraktwal na 
manggagawa mula 
sa mga ahensyang 
pag-aari rin ni Tan.!: 
Isang linggong 
sunud-sunod na kilos-protesta 
ang inilunsad ng mga mangga- 
gawa ng PAL, ng kanilang mga 
kapamilya at tagasuporta. No- 
ong Setyembre 27, naglunsad 
ng work stoppage (pagpunta sa 
trabaho pero di paggampan ng 
gawain) ang mga manggagawa 
ng PAL na nagresulta sa mala- 
king pagkadiskaril sa operasyon 
ng kumpanya. 

Marahas ang naging ganting- 
aksyon ng PAL. Gumamit ito ng 
mga pulis at gwardya upang 
pwersahang alisin ang mga 
manggagawa sa kanilang mga 
pwesto at ilabas mula sa palipa- 
ran. Noong araw ding iyon, 
pinatawan ng "forced leave" ang 
mga manggagawang lumahok sa 
kilos-protesta at kalaunan ay 
sinibak. Nagbanta rin ang Ma- 
lacahang na sasampahan ng ka- 
song kriminal ang mga nagpro- 
testang manggagawa. 

Umani ng malawak na supor- 
ta ang paglaban ng mga mang- 
gagawa ng PAL. Kaagad na nag- 
pahayag ng suporta ang Kilu- 
sang Mayo Uno (KMU). Nanana- 
wagan din si Garry Martinez ng 
Migrante International sa mga 
migranteng manggagawang Pili- 
pino na suportahan ang pakiki- 


12 


baka ng mga manggagawa ng 
PAL sa pamamagitan ng hindi 
pagsakay sa mga eroplano nito. 

Binatikos din ng PKP ang 
marahas na pagbuwag sa kilos- 
protesta ng mga manggagawa 
ng PAL noong Setyembre 27 at 
tinuligsa si Aquino dahil sa ban- 


ta nitong "parurusahan" ang 

mga 

CONTRACTUAL EMPLOY mangga- 
TT Ce R REGULAR JOBS? gawa ng 
PAL na lu- 

mahok 


yag din ng suporta ang Church 
People-Workers' Solidarity (CP- 
WS) sa laban ng mga manggaga- 
wa ng PAL. Ang CPWS ay bagong 
tatag na lambat ng mga taong 
simbahan at grupong tagapag- 
taguyod ng karapatan sa pagga- 
wa. 

Hiniling ng KMU sa publiko 
na suportahan ang laban ng 
mga manggagawa ng PAL dahil 
ito ay laban ng manggagawang 
Pilipino at mamamayan. Anito, 
ginagamit ng malalaking kapita- 
lista tulad ni Lucio Tan ang ka- 
salukuyang krisis bilang katwi- 
ran para magtanggal ng mga 
manggagawa. [AB] 


Dilawang liderato ng PALEA 


inatikos ng KMU ang dilawang liderato ng Philippine Air 

Lines Employees' Association (PALEA) dahil sa maling mga 
desisyon nitong nakapinsala sa interes ng mga manggagawa 
ng PAL. Anang KMU, matagal nang ipinagkakanulo ng presi- 
dente ng PALEA na si Gerry Rivera at pangkalahatang kalihim 
nitong si Bong Palad ang interes ng mga manggagawa ng PAL. 
Sina Rivera at Palad ay mga upisyal din ng repormistang Par- 


tidong Manggagawa. 


Tinukoy ng KMU ang dalawang beses na pagboto ng kasa- 
pian ng PALEA pabor sa pagwewelga na binalewala ng lidera- 
to. Noong Disyembre 2010, umabot sa 86% ng kasapian ng 
PALEA ang bumoto pabor sa welga. Umabot naman sa halos 
kabuuan (95%) ng kasapian nito ang pumabor sa pagwewelga 
noong Pebrero 2011. Subalit sa halip na ikasa at pamunuan 
ang pagwewelga ng unyon alinsunod sa kapasyahan nito, nag- 
sampa lamang ng kaso sina Rivera sa National Labor Relations 
Commission (NLRC) at dumulog sa Malacafang. 

Tulad ng inaasahan, pumabor ang Malacafang sa kapitalis- 
ta at ibinasura ng NLRC ang kasong unfair labor practice na isi- 


nampa ng PALEA. 


Sina Rivera at Palad din ang pumayag noong 1999 sa sam- 
pung taong moratoryum sa Collective Bargaining Agreement 
sa PAL na nagpako sa sahod at benepisyo ng mga manggaga- 
wa at nagbigay-daan sa patuloy na pagkamal ni Lucio Tan ng 


limpak-limpak na tubo. 


Nanawagan ang KMU sa mga manggagawa na itakwil ang 
pamunuan ng PALEA at ituluy-tuloy ang kanilang paglaban. 
Anito, sa suporta ng uring manggagawa at malawak na publi- 
ko, ang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa ng PAL 
ang mapagpasya sa pagbaka sa malawakang tanggalan, iske- 
mang kontraktwalisasyon at pagbuwag sa unyon. [AB] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


Mas maraming kilos-protesta, 
haharapin ng rehimeng Aquino 


meng US-Aquino bunsod ng patuloy nitong pagwawalam- 


M" maraming kilos-protesta ang kakaharapin pa ng rehi- 


bahala sa mga hinaing ng taumbayan laban sa mga 
patakarang dikta ng International Monetary Fund at World Bank. 


Ipinahayag ito ng PKP ma- 
karaan ang isang linggong mga 
kilos-protesta sa mga lansa- 
ngan sa iba't ibang bahagi ng 
bansa noong Setyembre 19-23. 
Pinuri nito ang ilampung li- 
bong mamamayan na lumahok 
sa mga martsa-rali, piket at iba 
pang anyo ng protesta laban sa 
anti-mamamayan at maka- 
dayuhang mga patakaran ng li- 
beralisasyon at pribatisasyon 
ng gubyernong Aquino. 

Unang naglunsad ng welga 
ang mga militanteng drayber 
at opereytor na kaanib ng 
Pinagkaisang Samahan ng mga 
Tsuper at Operators Nationwide 
(PISTON) na nagparalisa sa 
70% ng pampublikong trans- 
portasyon sa bansa noong Se- 
tyembre 19. Sinundan ito ng 
serye ng mga aksyong protesta 
ng mga kabataan-estudyante 
sa mga pampublikong paman- 
tasan sa iba't ibang bahagi ng 
bansa na rumurok noong Set- 
yembre 23. 

Mahigit 10,000 
estudyante, guro, 
kawani at adminis- 
trador ang lumabas 
sa kanilang mga silid- 
aralan at upisina at 
nagmartsa sa mga lan- 
sangan upang kunde- 
nahin ang kawalan ng 
suporta ng gubyer- 
no sa edukasyon. 

Sa Metro Mani- 
la, nagmartsa ang 
5,000 estudyante 
mula sa Univer- 7 
sity of the 
Philippines sa 
Diliman, Que- 
zon City at 
Padre Paura, 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


Maynila patungong Mendiola 
Bridge malapit sa Malacañang. 
Sumali sa kanila ang mga mag- 
aaral mula sa iba't ibang pam- 
publikong paaralan sa Maynila 
at Bulacan. Nagdaos sila ng 
protestang “planking” (pagda- 
pa sa kalsada), pangkulturang 
pagtatanghal at pananalumpa- 
ti: 

Libu-libo rin ang nagsaga- 
wa ng mga pagkilos sa mga 
syudad ng Baguio, Angeles, 
Davao, Tacloban, Iloilo at Ma- 
lolos; sa Los Baños, Laguna; 
sa Bicol; at sa prubinsya ng 
Bukidnon. Binatikos nila ang 
badyet ng gubyernong Aquino 
para sa 2012 na nagkakaltas 
sa mga alokasyon para sa edu- 
kasyon, kalusugan at iba pang 
serbisyong panlipunan. Dahil 
dito, mapipilitan ang mga 
pampublikong unibersidad at 
kolehiyo at mga pampublikong 
ospital na magtaas ng mga si- 

ngilin para 
makapagpa- 
litaw ng ki- 
nakaila- 
ngang pon- 
do. 

Aabot 
sa P24 bil- 
yon ang ti- 
natayang 

kakaltasin 
sa badyet 
sa sektor 
ng eduka- 
syon. Kaya nagharap 
ng panukalang 
P45.8 bilyon aloka- 
syong badyet para 
sa edukasyon si 


Kabataan Party 
Rep. Raymond 
Palatino. AB 


Pagtatayo ng base 
militar sa Jeju 
Island, pinatitigil 


anawagan si Prof. Jose Ma. 

Sison, tagapangulo ng In- 
ternational League of Peoples’ 
Struggle para sa kagyat na pag- 
papatigil sa pagtatayo ng base 
militar ng US sa Gangjeong, Je- 
ju island sa South Korea. Ayon 
kay Sison, malakas ang pagtu- 
tol ng mga residente rito dahil 
maiipit sila sa hidwaan sa pagi- 
tan ng US at China kapag tulu- 
yang naitayo na ang base. Ang 
Jeju Island ay islang malapit sa 
North Korea at kilalang pasyal- 
an ng mga turista. Maraming 
residente ng isla ang bumoto 
laban sa pagtatayo ng base mi- 
litar. 

Ikinatatakot nila ang maaa- 
ring pag-uulit sa nangyaring 
masaker sa Jeju Island noong 
Abril 3, 1948 kung saan 80,000 
sibilyan ang napatay dahil sa 
militarisasyon. Mawawasak din 
ang kabuhayan ng mamamayan 
dahil sisirain ng mga kagami- 
tang panggera ng US ang ya- 
mang dagat at lupa sa isla. 

Nagbigay babala ang Kilu- 
sang Mayo Uno (KMU) laban sa 
tiyak na pagsasamantala sa mga 
manggagawa sa itatayong base. 
Sinusuportahan nito ang pakiki- 
baka ng mga manggagawa at 
mamamayan sa gitna ng pambu- 
buwag sa mga kilos-protesta, 
pang-aaresto at pananakot para 
harangin lamang ang konstruk- 
syon ng base. Pansamantalang 
naitigil ang pagtatayo noong 
Hunyo nang harangan ng mga 
residente at kanilang mga taga- 
suporta ang daanan ng mga trak 
na nagdadala ng materyales na 
pangkonstruksyon. 

Nanawagan kapwa si Sison 
at ang KMU sa ibang bansa na 
makiisa at suportahan ang laban 
ng mga residente sa Jeju Island 
para mapigilan ang anumang 
gerang agresyong ilulunsad ng 
US sa Asia-Pacific. AB 


13 


Protesta laban sa Wall Street, 
lumalawak 


ahigit nang tatlong linggo ang kampo-protestang tinagu- 
Mrs "Occupy Wall Street" sa New York sa US. Umaabot sa 

ilang libong mamamayang Amerikano ang nagkakampo sa 
mga parke at iba pang lugar malapit sa Wall Street. Naglulunsad 
sila roon ng mga talakayan, debate at programa bilang pagpro- 
testa sa mga patakaran ng gubyernong US na pabor sa malalaking 
korporasyon at nagbabalewala 
sa ordinaryong mga Amerikano. 

Malawak ang saklaw 
ng mga usaping panlipu- WAKE hi) 
nan at pangkabuhayan na UP’ , ANU! 
itinatampok sa mga kilos 
protesta. Sa partikular, 
mariin nilang tinututulan 
ang pagsasalba ng gubyerno sa 
mga bangko at ang krisis sa pa- 
utang sa pabahay ng US. Bitbit 
nila ang mga plakard na may 
mga panawagang 'Tax the rich' 
(Buwisan ang mayayaman) at 
'We want money for health care 
not corporate welfare' (Gusto na- 
min ng pondong pangkalusu- 
gan, hindi para sa kagalingan 
ng mga korporasyon). Pumwesto 
ang mga ralyista sa Zuccoti Park 
at Liberty Park, mga pasyalang 
malapit sa Wall Steet. 

Ang Wall Street ang sentro 
sa pinansya hindi lamang ng 
New York City kundi ng buong 
US. Sa lansangang ito matatag- 
puan ang New York Stock 
Exchange (NYSE). Ito ang pina- 
kamalaking stock exchange ng 
buong mundo at pugad ng 
malalaking ispekulador sa 
pinansya ng US, kabilang ang 
malalaking korporasyon na 
nalugi at isinalba ng rehimen 
ni Barack Obama. 

Ilang ulit na silang binubu- 
wag ng mga pulis subalit nanu- 
numbalik pa rin ang mga nagpo- 
protesta. Walumpung aktibista 
ang inaresto noong Setyembre 
24. Limang aktbista ang nasak- 
tan matapos sabuyan ng pepper 
spray. May 700 naman ang ina- 
resto sa Brooklyn, New York da- 
hil sa kaugnay na isyu noong 
Oktubre 1. 


gubyerno. 


14 


Umani ng suporta ang gina- 
wang pagkilos sa Wall Street. 
Ilan sa mga sumama sa protesta 
ang Transport Workers Union of 
America, New York Union, Air 
Line Pilots Association (ALPA), 
ilang mga artista at pulitiko at 
maging ang Bagong Alyansang 
Makabayan at GABRIELA-USA, 
gayundin ang International 
League of Peoples Struggle. No- 
ong Oktubre 5, nagpahayag ang 
14 na pinakamalalaking 
unyon sa US na lalahok 

sila sa kampo-pro- 
testa. 


i 


bi. N O 
So Nagkaroon ng 
pa ac a 
A kah 


alintulad na 
pagkilos sa 52 
syudad sa US, kabi- 
lang ang San Francisco, 
Boston at Chicago. May- 
roon ding nakatakdang 
pag-okupa sa mga stock 
market at bangko sa mga 
kabisera ng Canada, 
United Kingdom, Ger- 

N JA many, Finland at Ja- 
pan. [AB 


Protesta sa Greece, nagpapatuloy 


d e ang mga kilos-protesta ng mga manggagawa at 
estudyante sa Greece laban sa panibagong planong pagti- 
tipid ng gubyerno sa mga serbisyong ibinibigay nito. 
Pinakahuli rito ang 20% bawas sa pensyong ibibigay sa mga 
edad 55 taong gulang pataas at 40% kaltas para sa mga edad 
55 pababa. Gagawin ding “reserbang manggagawa” o tatang- 
galin sa trabaho ang 30,000 empleyado sa loob ng 12 buwan 
at babawasan nang 40% ang kanilang sahod sa susunod na 
mga taon. Magpapataw din ng property tax na sisingilin sa 
babayarang kuryente at iba pang serbisyo. 

Naglunsad ng isang araw na welga ang mga manggagawa 
sa transportasyon noong Setyembre 22 kung saan tumigil ang 
operasyon ng mga bus, taxi at tren sa Athens. Naparalisa ang 
operasyon ng paliparan nang ilang oras matapos tumigil sa 
trabaho ang mga empleyado. Nag-walk out ang mga guro sa 
kanilang mga klase habang nagprotesta sa mga upisina ang 
mga empleyado sa pinansya at ospital. 

Nagrali sa kabisera ang mga estudyante kasama ang mga 
pensyonado sa gusali ng parlamento. Nagprotesta noong Set- 
yembre 29 ang mga artista at alagad ng sining kung saan si- 
nunog nila ang emergency tax notice na balak ding ipataw ng 


Noong Oktubre 5, nakansela ang mga byahe ng barko at 
eroplano. Halos walang pumasok sa mga ospital at upisina ng 
mga gubyerno matapos ang isang araw na welga. AB 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 19 
Oktubre 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Patatagin ang malawak na prenteng 
patriyotiko laban sa panghihimasok 
ng imperyalismong US! 


lismong US sa Pilipinas sa ilalim ng papet 

na rehimeng Aquino. Walang awat ang paki- 
kialam nito sa mga panloob na usapin sa ekonom- 
ya, pulitika, militar at kultura. Lantaran ang pag- 
wawasiwas nito ng kapangyarihang militar upang 
lalong patatagin ang mahigit isang siglong im- 
peryalistang dominasyon nito sa bansa at iba- 
yong itulak ang mga patakarang makadayuhan at 
pahirap sa bayan. 

Mula nang itayo ng imperyalismong US ang 
neokolonyal na estado sa Pilipinas noong 1946, 
tuluy-tuloy na nalugmok ang 
mamamayang Pilipino sa 


NGA ang panghihimasok ng imperya- 


pandarambong dito ng 
mga dayuhang kumpanya 
at paghuthot nila ng super- 
tubo mula sa yaman ng ban- 
sa. Kasabwat nila ang malala- 
king burgesyang komprador at 
malalaking panginoong maylupa 
sa pang-aapi at pagsasamantala sa 
masang manggagawa at magsasaka 
at sa pagpapakasasa sa li- 
kas na yaman ng bansa. 
Kinasangkapan nila ang 9X 
reaksyunaryong estado ẹ} `. 
at pasistang militar sa #3 
pagsupil sa mamamayang - 
kumikilos para sa pambansa 
at demokratikong pagbabago. 
Nitong nagdaang mahigit 
tatlong dekada, dumausdos 
ang Pilipinas sa papalalim na 
krisis sanhi ng tuluy-tuloy na 


palagiang krisis bunsod ng "4: at] Bias 
1 e z 
" hab Pi R: 
1 i "Po nht Kite b s 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


3 mina, pinarusahan 
PAHINA 4 


sa Surigao 


Panghihimasok ng US, 
nakumpirma sa 


Wikileaks 


pagsasakatuparan ng mga patakaran ng liberali- 
sasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyu- 
nalisasyon ng sunud-sunod na mga papet na rehi- 
men. Bunga nito, nalubog ang Pilipinas sa utang. 
Lumawak ang problema sa disempleyo at pagka- 
pako ng sahod. Nawasak ang mga produktibong 
pwersa. Ibinunsod nito ang malawakang pang-aa- 
gaw ng lupa at pagkasira ng produksyon ng pag- 
kain, pagdambong sa likas na yaman at paglapas- 
tangan sa kapaligiran. Dumaranas ngayon ng wa- 
lang kapantay na kahirapan at kagutuman ang 
mamamayang Pilipino. 
Sa kabila ng salantang idinulot na ng mga pa- 
takarang ito sa Pilipinas, may gana pa ngayon 
ang mga reaksyunaryong papet ng 
imperyalismong US na lalo 
pang itulak ang Pilipinas sa 
b bangin ng neo- 


Mga manggagawa 
sa PAL, sinibak; tuloy 


PAHINA 8 | ang protesta PAHINA 12 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


